INCAMAKE Z'UKO IDINI Y'UBUYISLAM IVUGA MU 
KWIZIHIZA UMUNSI W'IVUKA RY'INTUMWA 
Y'IMANA ISA (YEZU) 


caa ag Agil À paiia 


BYATEGUWE MU KINYARWANDA 
NA 
SHEIKH SIBOMANA MAHMUD 


BISMI LLAHI RAHMAN RAHIIM 


MBANJE IZINA RYIMANA ISHOBORA BYOSE , AMAHORO 
N'IMIGISHA BISAKARE KU INTUMWA YACU MUHAMADI 
N'ABIWE N'ABASANGIRANGENDO N'ABAMUKURIKIYE 
N'ABAZAMUKURIKIRA KUGEZA KUMUNSI WA NYUMA; 


MBESE KWIFURIZA UMUNTU NOHERI NZIZA BIREMEWE 
(christmas day )? 


Abamenyi ba ISLAM bemeranyije ko ari Haramu kwifuriza 
amakafiri Noheri no kwitabira ibirori bijyanye nayo kimwe 
n'indi minsi yabo bizihiza by'ubuyobe bwabo. 


Abantu benshi batazi agaciro , icyubahiro n'inyungu by'idini ya 
Allaah (Subhanahu wata'allah) bagwa muri aya makosa bitewe 
no kutamenya ingaruka zabyo nyuma yo kubikora. 


Wa wundi wifuriza umuntu mu byaha, Bid'ah (Ibihimbano) cg 
Uguhakana yitegure uburakari n'ibihano bya Allaah (Subhanahu 
wata'allah)." 


Duharanire gukora ibyo twategetswe n'umuremyi wacu , kandi 
tunezezwe no gukora ibyo Allah (Subhanahu wata'allah) 
yishimira, natwe tukabyungukiramo kubwo kubona impuhwe 
ze. 


Impamvu y'uko ari Haramu kubifuriza mu birori byabo,nuko 
ntaho byavuzwe muri gor,an cyangwa imigenzo y'intumwa 

y'imana muhamadi imana imuhe amahoro n'imigisha n'uko 
bisobanuye 


Ni haramu k'Umuyislamu kwishimira iminsi mikuru y' 
abahakanyi, intumwa yatubujije gukora bijyanye n'imico yabo 
intumwa y'imana muhamadi (imana imuhe amahoro 
n'imigisha) yaravuze iti: 


"uzisanisha n'umuryango (abahakanyi) agakora ibyo bakora 
uwo azaba arimwe muri bo". 


Imana iragira iti: 


" nta narimwe abahayudi cyangwa abagatorika bazakwishimira 
kugeza ubwo ukurikiye imico (imigenzo) yabo". 


Ooran 3 :120 


Allaah (Subhanahu wata'allah) aravuga ati : 


IŚ 85 ula 525] o>Us) 222); Vs pSic Coxe abil Ol8 193855 ol 
pJ ao 


“Nimuhakana, rwose (muzamenye) ko mukuri Allah ari 
Umukungu wihagije, ntacy'ari cyo cyose yifuza kuri mwe, nta 
n'ubwo yishimira uGuhakana kw'abagaragu be. Nimumushimira 
azabishimira". 

Our'an 39 : 07 


Nanone imana iragira iti: 


PLAY ASJ 259 «2:02 Sile Laasi pi SI ai pai 
lus 


“Uyu munsi nabuzurije Idini yanyu, na nabuzurizamo ibyiza 
byanjye, nanabahitiramo ko Islamu ibe ari yo Dini yanyu.” 
Our'an (al-Maaidah O5 : 03) 


Kubw'iyo mpamvu ni Haramu kubifuriza no kwifatanya nabo . 


Uretse n'ibyo, n'ubwo bo bawutwifuriza badusabira umunsi 
mwiza, ntituzabasubize. 


Ndetse n'abasangirangendo b'intumwa y'amana muhamadi 
imana imuhe amahoro n'imigisha batubwiye ko tugomba 
kwitandukanya n'abanzi b'imana mu kwizihiza iminsi yabo 
mikuru. 

Nanone awn yaratubwiye , bivuye kwa mughiirat nawe bivuye 
kwa Abdullah mwene amri ( imana ibishimire) mu bisobanuro 
bya hadithi yaravuze ati : " uwo ariwe wese utuye ku butaka 
bw'abatari abarabu yarangiza akifatanya nabo mu kwishimira 
umwaka mushya wabo , ndetse no kwishimira iminsi mikuru 
yabo no kwisanisha nabo ukurikira imico yabo kugeza igihe 
upfiriye ukiri muriyo nzira ,uretse ko azazurwa ku munsi 
w'imperuka ari kumwe nabo ku munsi w'ibihembo. 

Ibi bisobanuro biratugaragariza ko uzarangwa nibyo twavuze 
haruguru azaba ari umuhakanyi kdi azaba ari mu bantu bakora 
ibyaha ndengakamere bijyana nyirabyo mu muriro 


Imana iwuturinde.... 


5) 999 Go ya Lo lia Lyol 98 Gre] cyo 


Intumwa y'imana muhamadi (iiau) yaravuze iti : 


"uzazana ikintu gishya mu idini kdi kitarangwamo ,uyu amenye ko 
kitazakirwa ". 


hadithi yakiriwe na bukhary 
Nanone mu yindi mvugo ya muslim iragira iti: 


"uzakora igikorwa kidashingiye ku itegeko ryacu uyu amenye 
ko kitazakirwa" 


Imana yaduhitiyemo idini ituboneye iduha amategeko 
agendanye n'ibyo itwifuzaho inatwohereza intumwa igomba 
kutwigisha ibyo imana idushakaho. 


Imana iragira iti: 


" vuga : niba mukunda imana nimunkurikire imana izabakunda 
kdi ibabarire ibyaha byanyu kdi imana ni nyir'imababazi 
nyir'impuhwe'". 


Byumvikana ko ibyo tutigishijwe n'intumwa nta gaciro bigomba 
guhabwa kdi tuzirikana ko imana yohereza intumwa yayo 
muhamadi iiau) ntabwo yamwohereje ku muryango umwe gusa 
,ahubwo yoherejwe ku batuye isi yose. 


IMANA iravuga iti : 


oo SUI 99 gôg Uo hss Ud Lys pul He gis Yes 
“ Na buri wese ushaka iyindi dini itari Islamu, rwose iyo 
ntizemerwa kuri we; nawe k'umunsi w'imperuka , azaba muri 
babandi b'abanyabyago ". 

Qur'an 03 : 85 


Na none, ni Haramu k'Umuislamu kwitaba ubutumire bwabo 
bw'iminsi mikuru. 

Kuko ubu nibwo buryo bukomeye bwo kubifuriza kukuba 
umuntu yifatanije nabo mu buyobe bwabo. 


Na none, ni haramu k'Umuislamu kwisanisha n'amakafiri 
(Abahakanyi), nabyo ni nko gukora ibirori nk'ibyo. 


Dusabe imana ikomeze ishimangire imitima yacu ku idini kdi 
aturinde ibishuko ndetse n'ibyaduka dore ko bishobora kuba 
intandaro yo kwinjizwa kw'abagaragu bayo mumuriro. 


Wa billah taw'fiig......... 


